
ami'itungm. 

Íídnaðarrit fil stuð'nings lcirkju og lcristindómi Islendinga, 
gefið út af hinu ev. Ivt. hirkjufélagi IsL. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON, 


9. árg. WINNIPEG, ÁGÚST 1894. Nr. 6. 



LUivíðs sálntr 

Eftir sén* Valdémai^ Bkiem. 


(Lng: Sorgin og gledin, f-œr samfcréa gang u) 

1. llimnanna drottinn, sem himnum býr ofar, 
hátign og vegsemd þín blikandi skín; 
stjarnanna fjöldinn þig Ijómandi lofar, 
lofandi, prísandi handaverk þín. 

Festingin há, 
hvelfingin blá 

hermir oss skínandi dýrö þinni frá. 

2. Dagrinn segir þaö deginum björtum, 
dýrð þín og vegsemd hvaö stór er og há; 
nætrnar boða það nóttunum svörtum, 
niðdimman skyggir ei verkin þín á. 

Ljósanna tal 
skilja eg skal; 

skýrt hljómar raustin I himnanna sal. 


3. Heimskauta milH þær raddirnar róma, 
ryðja sér braut gegnum jarðríkislönd; 
lof þitt með sjávarins öldum þær óma, 
yzt bera nafn þitt að tjarlægii strönd. 


—82— 


Ljósanna fjöld, 

Ijómandi tjöld 

lofstír þinn kveða þar öld eftir öld. 

4. Brýzt fram úr skugganum skínandi dagr, 
skærum liaun rís upp af sækórals-stól; 
braut sína rennr sem brúðg'umi fa"i\ 
brúðurin lians er hin Ijómandi sól; 

rennr sitt skcið, 
ijómandi leið; 

Ijóssins er brúðganga fögr og heið. 

5. Bjartara’ en sólin á brúðgöngu sinni, 
bjartara’ en dagrinn, guð, cr þitt orð. 
Braut þess í heiminum hér er ei minni, 
hljómar það vítt yfir sæ, yfir storð; 

ómar það blítt, 
hljómar það hlýtt, 
heyrist um aldirnar jafnan sem nýtt. 

6. Drottinn, þín lög eru dýrari’ en heimr, 
drottinn, þín boð eru skírari’ en gull, 
drottinn, þín orð eru’ hinn dýrasti seimr, 
drottinn, þín speki’ er af réttvísi full; 

drottinn, þitt ráð, 
drottinn, þín náð 

dýrðlegust skín þó um himin og láð. 


Burtför ísraelsmanna úr Eg-yptalandi. 

Til skýringar á sögu biblíunnar um burtför ísraelsmanna 
úr Egyptalandi hefir dr. Trumbull, ritstjóri blaðsins Sunday 
School Times (Philadelphia) nýlega ritað ágæta ritgjörð, er 
stendr í því blaði. Sýnir hann þar fyrst fram á, hvernig ýmsir, 
sem átt hafa við þetta atriði biblíusögunnar, hafi þar fyrir mis- 
skilning og vanþekking fengið allt annað út en cðlilegt sé og í 
raun og veru standi í frásögu biblíunnar. Og því næst gjörir 



-83— 


hann sjálfr grein fyrir sögu þessari í nákvæmri samhljóðan viö 
biblíutextann; er það meiri hluti ritgjörðarinnar, og þann kafla 
leggjum vér hér þýddan fram fyrir lesendr Sam. En nauðsyn- 
legt er, til þess að hafa fullt gagn af greinarstúf þessum, að 
rennaauga yíir 12.—15. kap. 2. Mósesbókar, þar sem burtfarar- 
sagan er sögð, og sömuleiðis tíu fyrstu versin framan af 33. 
kap. 4. Mósesbókar, þar scm stutt ágrip er aftr gefið af sömu 
sögunni. Uppdrátt af þeim lduta Egyptalands, sem liggr að 
Súez-eiðinu, væri líka gott að hafa við höndina um leið og 
grein þessi er lesin. 


ísraelsmenn voru ekki í höfuðborg hinna egypzku faraó-a., 
þá er konungsboðið gekk út um að þeir skyldi fara á stað burt 
úr landinu. þeir dvöldu ekki í neinum sérstökum bœ á þeim 
tíma. jteir tóku sig upp í flýti til þess að safnast saman á einn 
stað, en þeir þurftu engan veginn eins og ilóttamenn að ilýta 
sér sem allra mest að komast út fyrir landamœrin. Afangarn- 
ir, sem þeir höfðu eftir að þeir liigðu af stað, voru ekki heldr 
heilar dagleiðir, eftir því sem sést á textanum, og áfangastað- 
irnir, þar sem þeir áðu eða tóku sér hvíldir, voru ekki borgir 
eða bœir. þá er þeir úr ýinsum áttum söfnuðust saman á stað 
þeim, er þeiin hafíi öllum verið stefnt til í því skyni að takasig 
upp þaðan allir sameiginlega, jiá koniu þeir þaugað ekki eins 
og tíóttamenn, heldr eins og menn, sem friðsamlega ætluðu að 
flytja sig burt úr landinu. þeir liöföu enga ástæðu til að vera 
hræddir utn, að sér yrði veitt fjandsamleg eftirför, og gáfu sér 
allan þann tíma, sem þeir þurftu, til undicbúnings uudir næsta 
framhald farar sinnar. 

Bústaðir Israelsmanna voru í landinu Gótsen, eða öðru 
nafni landinu liamses^, sem var liérað eitt mikið út við landa- 
mœri Neðra-Egyptalands í austri. „Vistaborg“ eða korn- 
geymslustaðr, Buamses að nafni, var í því héraði. 2 ) Konungs- 
setrið og höfuðstaðrinn í Egyptalandi var á þeirri tíð að öllum 
líkindum Zóan, Tanis eða San, og er eigi ólíklegt, að sá bœr 
hafi líka vcrið kallaðr ltameses 3) . 


i) Mós. 47, ii. 2) Mós. i, ii. 

3) Orðmyndirnar Ramses og Raamses og Rameses eru að likindum eitt og 



—84— 


Móses stó5 frainmi fyrir faraó í höfuðborg landsins, Rameses 
eða Tanis, konungssetrinu egypzka, og ísraelsmenn voru heima 
hjá sér, í „landinu Ramses“ eða G ó s e n, þá er skipanin kom 
frá konunginum hina fyrstu gyðinglegu páskanótt um það að 
Hebrear skyldi án tafar hverfa burt frá heimkynnum sínum og 
leggja á stað til burtfarar þeirrar, sem þeir með svo ákatlega 
mikilli alvöru höfðu beiðzt samþykkis á. Látnir höfðu þeir áðr 
verið vita um merki það, er þeiin skyldi gefið til burtfarar, og 
er það merki kom fratn, tóku þeir sig upp, hvar sem þeir áttu 
heima í landinu, og héldu til stöðva þeirra út við landamœri, er 
þeim hafði verið stefnt til. Stöðvar þessar eru kallaðar SúJcót. 
Engin ástœða er til að ætla, að allir ísraelsmenn hafi komið til 
Súkóts á sama degi, með því líka sumir áttu heima langtum 
lengra burtu þaðan cn aðrir; en eftir lengri eða skemmri tíma 
var allt fólkið komið á þessar stöðvar. 

Svo vikum skifti höfðu Hebrear verið við því búnir að 
leggja upp til burtfarar frá Gósen og taka með sér hvert einasta 
mannsbarn, er þeim tilheyrði, og allar hjarðir sínar. Og cr 
þeir fengu vísbendinguna frá Móses um að leggja á stað til 
stöðvanna, er þeir skyldi safnast sarnan á til hinnar sameigin- 
legu burtfarar, voru þeir allir til þeirrar farar búnir, og biðu 
þess, að sér væri merki gefið, gyrtir, með skó á fótum og stati 
í höndum. 

Burtför þeirra frá lieimilum þeirra var á fimmtánda degi 
hins nýja úrs, eftir tímatali Hebrea. Á fimmtánda degi hins 
annars mánaðar eftir burtför þeirra úr Egyptalandi komu þeir 
til eyðimerkrinnar Sín (2. Mós. 1G, 1), sem var áttundi áfanga- 
staðrinn eftir að þeir lögðu upp frá Ravieses-Gósen. Ef vér 
athugum, hve langan tíma muni hafa þurft til dagleiðanna á 
þessari ferð, þá finnum vér, að það hlýtr að liafa verið einir 
íimmtán til tuttugu dagar, sem liðið hafa frá því þeir í mesta 
tiýti lögðu upp frá Súkót og þangað til þeir fóru yfir Rauða- 
liafið. 

þá er þeir voru búnir til sameiginlegrar burtfarar frá 
hinum almenna áfangastað í Súkót, lögðu þeir ieið sína í áttina 

sama orS, stafsett á mismunanda hátt. Sá Kgyptalands konungr, er mestri kúgun 
lét beita við ísraelslýð, hét einmitt Ramese.s, liinn fyrsti faraó með pví nafni. 

Ritst. 



—85— 


til nyrzta hliSsins á landamerkja-garðinum mikla, setn var 
Egyptalandi til varnar þar er það er áfast við austrálfuna og 
náði alla leið frá Miðjarðarhaíinu til hafsins Rauða. 1 ) Garðr 
þessi var á hebresku kallaðr Sár, en á egypzku Ketam eða 
Etcim. j)rír þjóðvegir lágu austr og út úr landinu gegnum 
hinn mikla landamerkjagarð : vegrinn í áttinatil Fílistealands, 
vegrinn, sem kenndr var við garðinn og lcallaðr Súrvegr, og 
Rauðahafs-vegrinn. Vegr sá, er fyrst var nefndr, lá nyrzt, og 
var um hann stytzt leiðin til Kanaanslands. Eins og búast mátti 
við stefndu ísraelsmenn þangað, en er þeir voru komnir rétt að 
segja inrt á þennan þjóðveg, tóku þeir sér hvíld við landamerkja- 
garðinn Etam eða skammt út frá honum. 

Og nú var það, að hin undarlega skipan kom til þeirra frá 
drottni. þeim var boðið að snúa við af þjóðvegi þeim, er lá til Fíl- 
istealands, og halda í gagnstœða átt suðr með öllum Etam-garðin- 
um Egyptalandsmegin allt að suðrenda hans við Rauðahafið og 
setja þar búðir sínar. Guð vissi, að þessi skipan myndi þykja 
kynleg, og sá fyrir allt það, er af henni myndi leiða. því þá er 
hann gaf hana, komst ltann svo að orði: „Faraó mun segja um 
Israelsmenn: þeir fara villir vegar (réttara: eru flœktir) í land- 
inu; eyðimörkin hefir innibyrgt þá (nl. lokað þá inni hér í 

Egyptalandi). Og-hann skal veita þeim eftirför, og eg 

vil sýna almætti mitt (réttara: vinna heiðr) á faraó og öllum 
hans her.“ 

Ástœðan fyrir því, að guð vildi ekki leyfa ísraelsmönnum 
að fara eftir þjóðveginum til Gaza eða Fílistealands, sem beint 
lá við þeim, var sú, að hann vildi varna því, að þeir —- áðr en 
þeir höfðu fengið nokkra æfing í hernaði — lenti í ófrið við 
Fílistea, sem óhjákvæmilega hefði fyrir þeim legið á þeirri loið. 
En þetta myndi líka hafa þau áhrif á faraó, að hugr hans til 
ísraelsmanna breyttist, er þeir sýndust nú orðnir svo haltrandi 
og hikandi með burtför sína. 

Engin ástœða er til að ætla, að faraó hafi áðr en þetta kom 
fyrir látið sér detta í liug að veita Hebreum eftiiför í því skyni 
að neyða þá aftr til heimkynna þeirra, sem verið höfðu. þaö 

i) MúrgirðiníT þessi, sem legið heúr nokkurn veginn j)ar sem nú er Súez- 
skurðrinn (á milli heimsálfanna Asíu og Afriku), hefir verið rúmt mælistig eða um 
70 enskar mílur að lengd. Kitst. 



- 86 - 


voru sorgaroLigar, þc-ssir síöustu, fyrir honum og öllum hintim 
egypzka landslýð út at dauöa frumburðanna, og livorki kon- 
ungr né aörir óskuðu eftir Hebreum til baka. En er tíminn líðr 
o" sú fregn er íiutt konungi, að Hebrear muni víst vera ófúsir 
aö fara burt úr Egyptalandi ut í eyðimörkina, þá afræðr hann 
veita þeirri eftirför og' reka þá aftr þangað, er þeir höfðu verið, 
til gömlu þrælavinnunnar. Hann leggr því á stað á eftir þeim, 
og við botninn á Rauðahafinu lítr hann búðir þeirra. 

það er um Jtessar muudir ágreiningr utn það, hve langt 
norðr Rauðahafiö hafi náð á þeim dögum. En hvað sem sann- 
ast kann í því efni, þá er það víst, að landamreragarðrinn mikli, 
Etam, náði algjörlega yfir eiðið (Súez-eiðið) eins og það var á 
þeirri tíð, og að faraó náði Hebreum við suðrendann á garðin- 
um fast við ttnuðahafs’ootninn. Vert er þó í þessu sambandi 
að taka fram, að ekki hefir nein sönnun kornið fram við gröft 
þann, er gjörðr liefir verið í rústum hinnar fornu vistaborgar 
Pítomb, um ]iað, að Rauðahafið liafi á dögum Mósesar nokkuð 
að mun náð iengra norðr en það gjörir á vorri tíð. „Rönttnu 
vötnin“, sem kölluð eru, þar sent brerinn Heroopolis stóð, virð- 
ast, eftir sem skiija er á landafrœði Ptolemeusar, hafa verið 
tengd við Rauðahafið með skipgengum skurði, en ekki verið 
partr af sjálfu hafinu. 

þó að Hebrear í flýti miklum tœki sig upp frá heimkynn- 
um sínum, þá lögðu þeir þó á stað án nokkurrar launungar, 
„sigri hrósandi (nákvæmar þýtt: „meS liárri hendi ‘), að ásjá- 
andi öllum Egyptum“ 2 h þeir höfðu enga ímyndan um að þeir 
myndi verða kallaðir tilbaka, þó að þeir, samkvæmt því, er 
þeim vafalaust hafði leyft verið, fœri ekki tafarlaust út fyrir 
Jandamœragarðinn. því var það, að Israelsmenn urðu svo for- 
viða, er þeir frá búöum sinum við hafið hófu upp augu sín og 
sáu, að Egyptar sóttu á eftir þeim 3 h þeir urðu hræddir og 
freistuðust til að sjá eftir því að þeir höfðu lagt í þennan leið- 
angr, sem nú sýndist vera regluleg feigðarför. 

Fram undan þeim var garðrinn mikli og náði allt suðr að 
Rauðahafi. Hliðutn hans hefir nú verið lokað fyrir Hebreum, 
því faraó liafði þegar iðrazt burtfararleyfis þess, er hann liafði 


i) Mós. 1, 11. 


2) 4. Mós. 33, 3. 


3) 2. Mós. 14, 10. 



—87- 


gefið. Og ekki gátu þeir komizt burt milli suSrenda hans og 
hafsins, því þar náði garðrinn alvcg út í sjó. Svo ekkert sjmdist 
undanfceri fyrir ísraelsmenn, hvergi unnt að fiýja undan faraó, 
er hann, ugglaus um sigrsæld sma, nálgaðist þá með her sínum. 
Engu að síðr hauð guð þeim að ganga fram, og mátti óinögu- 
legt virðast að hlýðnast þeirri skipan. 

En þá var það, að skýið, sem verið hafði fyrir framan ísra- 
elsmenn, „hóf sig upp og staðnæmdist að baki þeirra", og mátti 
þá óvinaherinn, er eftir þeim sótti, eigi sjá þá. Drottinn lét 
hvassan vind bœgja hafinu frá, og við það kom fram þurr far- 
vegr fram hjá suðrendanum á garðinum. Egyptar aftr á móti 
vissu ekkert um þetta, því að skýið, sem var eins og svartasta 
þoka, tók burt allt útsj'ni fyrir þeim; hinir konunglegu herskar- 
ur gátu ekkert á landi séð, er þeir Viæri konnsl á, og Hebrear 
vissu ekki heldr neitt annað en það, að fœr vegr hafði myndazt 
í sjónumfram undan þeim, og það með, að þcir á nætrtíma rudd- 
ust þar áfram í birtu þeirri, er kom frá hinu upplýsta skýi. 
Egyptar vissu, að Hebrear liéldu áfram, því að þeir heyrðu til 
þeirra á göngunni. þeir þreifuðu sig áfram í myrkrinu á eftir 
þeim, hugsandi, að þar sem Hebrear fœri á undan, þar væri 
þó Egyptum óhætt að fara á eftir, og „fœrðist hvorugr her- 
inn nær öðrum alla nóttina“. 

Snemma næsta morgun eftir svona lagaða för alla nóttina 
standa Hebrear þari'um fótum á sjávarströndinni austan megin 
við Rauðahafið. Egyptar aftr á móti eru enn staddir inni í 
skýinu mitt á milli beggja stranda. Hinum þungu vögnum 
þeirra var seinekið og hjólásarnir tóku að bila sökum hinnar 
slæmu fœrðar í blautri leðjunni á hinum uppþornaða sjávar- 
botni. þá lét drottinn allt í einu glampa ytirnáttúrlegs ijóss 
falla yfir augu hinna andlega blinduðu Egypta, svo þeim skild- 
ist allra snöggvast, hver það var, sem þeir árangrslaust voru að 
berjast á móti. „Og á morgunvökunni leit drottinn yfir her 
Egypta ofan af c-ldstól|ianum.“ það, sem ofsœkendruir sáu á 
því augnabliki, kom þeiin felmtruðum og forviða til að hrópa: 
„Fljijum undan Israelsmönnum, því drottinn berst með þeim 
móti Egyptum'" 

En nú var of seint orðið. Guðir Egyptalands veittu enga 
hjálp. Að boði Jehóva „útrétti Móses hönd sína út yfir hafið. 



— 88 — 


.... Og sji'rinn féll afi og liuldi vagna og riddara í öllum faraös 
her, sem eftir þeim haföi fariö út a hafiö, svo ekki komst nokk- 

ur einn maör af.Svo frelsaði drottinn Israelslýð á j;eim 

degi frá hendi Egypta, og jjeir sáu hina egypzku menn liggja 
dauða á sjávarströndinni.“ 

Svona er frásaga biblíunnar um burtförina úr Egyptalandi. 
-?-ooc=—<- 

Koma séra Otlds Y. Gíslasonar. 

í fyrra að áliðnu ári sendi Brœðrasöfnuðr í Nýja íslandi 
séra Oddi V. Gíslasyni, presti á Stað í Griiidavík á Islandi, á- 
skoran um aö koina yfir um og gjörast prestr sinn. Yiö ]?ví var 
þó naumast búizt, að hann sæi sér fœrt að taka þessari köllun, 
jiar sem kunnugir menn vissu.að hann var maðr fátœkr og haföi 
mikla fjölskyldu, en söfnuðrinn, sem sendi honnm köllunar- 
bréfið, mjog fámennr og með sínum bezta vilja allsendis ófœr, 
einn út af fyrir sig, til þess að veita honum jafnvel hin minnstu 
embættislaun, er hugsanlegt var að hann gæti komizt af með. 
All-sterk von var að vísu um það, að ef þessi þjóðkunni prestr 
með sitt alkunna starfsþrek, sinn heita kristindómsáhuga og 
sfna iniklu reynslu fengist til Nýja íslands, þá myndi allr ]>orri 
fólksins í því byggðarlagi brátt saineina sig með Brœðrasöfn- 
uði, að því er snertir prestsþjónustu og kirkjulega vinnu; en 
vissa var auðvitað engin um þetta, svo að flestum þótti víst 
lang-Iíklegast, að séra Oddr treysti sér eigi að verða við áskor- 
an hins litla og fátœka safnaðar og koma vestr. Engu að síðr 
kom þó á útinánuðum skeyti frá honutn um það, að í drottins 
nafni heföi hann þrátt fyrir alla erviðleika afráðiö að koma til 
að gjörast prestr Brœðrasafnaðar. En lengi vel áræddu menn 
ekki að trúa þessu, og fulltrúa urðu víst fáir um komu hans 
þangað til það fréttist áreiðanlega, að liann væri á leiðinni. 

Ásamt konu sinni og sjö mannvæmlegum börnum þeirra, 
sem sum eru uppkomin (3 eru eftir á íslandi), kom hann hingað 
til Winnipeg heill á liófi 17. Júlí; dvaldi hann hér að eins fáa 
daga, og lagði svo að kvöldi hins 20. ásamt öllum sínum hópi á 
stað áleiðis til Nýja fslands, prédikaði í Selkirk tvisvar sunnu- 
daginn hinn 22., og fór síðan næsta dag með gufubáti norðr 
alla leið. 




•89- 


Forscti kirkjufélagsins átti eigi sökum vanheilsu sinnar 
kost á að vera persónulega viðstaddr, þá er séra Oddr tók við 
liinu kirkjulega kennimannsembætti í Brœðrasöfnuði, en með 
bréfi dagsettu 19. Júlí setti hann hann inn í embættið. 

Séra Oddr V. Gíslason er nú orðinn talsvert aldraðr maðr, 
en flestum ungum mönnurn er hann fjörugri oghraustari. Hann 
er fœddr 8. Apríl árið 1836. Útskrifaðist hann 1858 úr lærða 
skólanum í Keykjavík, þar sem hann er fœddr og uppalinn, og 
af prestaskólanum 1860. Hann prestvígðist ekki fyr en löngu 
seinna, árið 1875 (28. Nóv.), og varð þá prestr að Lundi í Borg- 
arfirði. því prestakalli þjónaði hann þangað til 1878, er 
hann fékk Staðarprestakall í Grindavík. innan Gullbringu- 
sýslu. Hélt hann því þangað til liann sagði því lausu þetta 
seinasta vor áðr en hann lagði á stað vestr. En eins og al- 
kunnugt er hafði hann og auk embættisverkanna í prestakalli 
sínu á síðari árum mikilsverða, kristilega starfsemi á hendi, 
sem náði hringinn I kringum landið. það eru bjargráða-fram- 
kvæmdir hans, sem hér er átt við, og hélt hann um hríð úti 
mánaðarriti (,,Sæbjörg“) því máli til stuðnings. Almenna viðr- 
kenning liafði starf lians fyrir löngu fengið á íslandi, enda er 
að heyra á Kirkjublaðinu, sem annars minnist hans burtfar- 
anda mjög virðulega og hlýlega, að kapp hafi verið á það lagt 
af mönnum þar heima að halda honum kyrrum, er það spurðist, 
að hann hefði í hug að fara. 

Gefi nú góðr guð, að koma séra Odds V. Gíslasonar hingað 
yfir um til vor verði honum og hans til gæfu og blessunar, eins 
víst og vér hiklaust vonum, að það verði ómetanlegr ávinningr 
fyrir Brœðrasöfnuð og Nýja íslandsbyggðina alla, ogþá um leið 
fyrir kirkjutelag vort yfir liöfuð, að liafa fengið þennan ötula 
og margreynda starfsmann til samvinnu með oss að hinu góða 
málefni guðs ríkis. 

-■ -* s§£= f-■ ' O - 

Kirkjuþingssetningarí'orm. 

F'orseti: 

Heilagr ertu, drottinn, heimneski faðir, sem býr í hæstum 
liæðum ; vér erum vauheilagir og bíðum þíns frelsis. Veit oss 
nú þá náð, sem þú hefir heitið, sem sonr þinn hefir oss afrekað, 



—90— 


og heilagr andi þinn flytr mönnunum, og allir þeir, er í alvöra 
biöja þig um ]?á náö, vissulega fá. Vér beygjutn oss frammi 
fyrir hásæti náðar þinnar í auðmýkt hjartna vorra og biðjum 
þig hjartanlega utn gjaíir anda þíns, anda sannleiks og vísdóms, 
anda máttar og kraftar, anda kærleiks og eindroegni. Lát hann 
fjarlægja allan sérgœðingshátt og hroka frá oss, þjónum kirkju 
þinnar og erindsrekum þíns evangelíums, og varðveit oss frá 
því, að verða afvegaleiddir af eigingirni og syndsamiegum hvöt- 
um. Lát hann helga oss í þínum sannleika. Lát hann fá svo 
mikið vald yfir oss, að vér, fullir máttar og djörfungar, fáum 
stöðuglega leitað þess eins, að gjöra þinn heilaga vilja, gjöra son 
þinn dýrðlegan og uppbyggja þitt ríki. Lát hann biðja fyrir 
oss með óumrœðilegum andvörpunum og leiðbeina oss í cllum 
vorum ráðagjörðum og ályktunum til Jesú Krists, hans, sem 
með þér og heilögum anda lifir og ríkir, einn sannr guð um aldir 
alla. Amen. 

Allir kirkjuþingsmennirnir lesa j)á hver með öðrum upphátt hina postullegu 
trúarjátning: 

Eg trúi á guð föður almáttugan, skapara hiinins og jarðar. 

Eg trúi á Jesúm Krist, hans einkason, drottin vorn, getinn 
af heilögum anda, fœddan af Maríu mey, píndan undir Pontíus 
Pílatus, lcrossfestan, líflátinn og gratinn, niðrstiginn til heíjar, 
risinn á þriðja degi aftr upp frá dauðum, uppsöiginn til himins, 
sitjanda til hœgri handar guðs föður almáttugs, þaðan komanda 
til að dœma lifendr 0 «; dauða. 

Eg trúi á heilagan anda, — heilaga kristilega kirkju, sam- 
félag heilagra, — fyrirgefning syndanna, — upprisu holdsins og 
eilíft líf. 

Og þar á eftir lesa allir á sama hátt: Faðir VOr, O. S. fl'V. 

Forseti: 

Með því að vér, kærir brœðr, höfum d'örl’ung til að ganga 
inn í helgidóm gaðs fyrir krossdauða Jesú Krists, sem er œðsti 
prestr yfir drottins húsi, þá látuin oss í fullri sannfœring trúar- 
innar náigast guð með einlægum hjörtum og hreinsuðum frá 
vondri samvizku, og látuin oss hikluust halda fastri játning 
trúar vorrar, því sá er trúr, sem fyrirheitið liefir gefið. Og hít- 
um oss sýna hver öðrum nærgætni og þannig hvetja hverann- 
an til góðra verka. 

Með þessum uminælum lýsi eg ytir því, að þetta kirkjuþing 



—91— 


(.. ársþing' hins ev. lút. kirkjufélags íslendinga í Yestrheimi) 
er sett sainkvæmt venjum og reglum hinnar lút. kirkju vorrar, 
gu8i til dýrðar, kirkju Jesú Krists til uppbyggingar, og öllum 
þeim til blessunar, sem á hans nafn trúa, — í nafni guðs föður, 
guðs sonar og guðs heilags anda. 

Ainen. 


ÁGRTP AF SÖGU VÍDALÍNSSAFNAÐAR. 

Eftir séra Jónas A, Sigurðsson. 

Við komu séra Jdns Bjarnasonar frá íslandi 1884 hefst nýtt 
tímabil í hinni kirkjulegu og safnaðarlegu starfsemi Vestr-Is- 
lendinga. Njdtominn frá Islandi prédikaði hann um haustið 
hér í norðrhluta íslenzku byggðarinnar í Pembina Co., Dak. — 
Voru hér þá enn engir söfnuðir. Leiddi koma hans til nýs 
áhuga um safnaðamyndan. 

Um vetrinn, í Janúar 1885, er svo haldinn almennr kirkju- 
málsfundr að Mountain. Sá fundr leiddi til hinnar kirkjufé- 
lagslegu sameiningar meðal íslenzkra safnaða. Á þcim fundi 
niyndast eiginlega kirkjufélagið. Sú sameining vekr menn 
hér til samtaka í safnaðamyndan. þegar á eftir er fundr hald- 
inn í Hallson, og 7. Febr. er Tungár-söfnuðr myndaðr. Til- 
heyrðu þeim söfnuði þeir, er búsettir voru norðan Tungár og 
umhverfis Iíallson og í söfnuð gengu, en það voru nálega allir. 
— Hreifing þessi var öllum norðrhluta byggðarinnar sameigin- 
kg. Sama vetrinn (18S5) gengust þeir Gísli Jónsson, Björn 
Skagtj örð, Guttonnr Sigurðsson, Einar Guðmundsson og tíeiri 
merkisbœndr á hinurn svo nefndu Austr-Sandhæðum fju'irsafn- 
aðarmyndan þar. Höfðu rnenn fund með sér um vorið að heitn- 
ili Bjarna Pétrssonar,og myndaðist þar Austr-Sandhœðasöfnuðr. 

Á 1. ársfundi kirk jufélagsins í Winnipeg mœtir Gísli Jóns- 
son sem fulltrúi þess safnaðar. Er safnaðarins að litlu öðru 
getið það ár (samanber sýnisblað Sam. frá Desernber 1885). 
Árið eftir, 1886, er Guðmundr Einarsson erindsreki á þinginu 
að Garðar. •— það vor, skömmu fyrir þing, klofnar Tungársöfn- 
uðr og Hallsonsöfnuðr myndast. Eti urn haustið sameinast svo 
hinn hluti Tungársafnaðar Austr-Sandhæðasöfnuði, og mynduðu 



þeir sameiginlega nýjan söfnuð: VídaUnssöfnuð. þannighverfa 
Tungár- og Ausfcr-Sanclhæðasöfnuðir, en Hallsonsöfnuðr og Yída- 
lín.ssöfnuðr myndast á sömu stöSvum af nálega hinu sama fólki. 
— Frá þessari breyting er stuttlega skýrt í Febrúar-nr.i Sam. 
1887. 

Sumarið 1886 varS séra FriSrik J. Bergmann prestr. Tók 
hann við embætti 4. dag Júlímánaðar. Byrjuðu bráðlega hans 
uppbyggilegu afskifti af safnaSarmálum í norðrhluta byggðar- 
innar, er áðr hafði engrar reglulegrar prestsþjónustu notið. Átti 
liann mestan þátt í sameining safnaðanna og myndan Yídalíns- 
safnaðar. Hann er þannig forseti á sameiningarfundinuin 20. 
Nóv. 1886. Fundargjörðin frá þeim fundi er hin elzta í vörzlum 
safnaðarins. Á ársfundi um vetrinn c;eno-r Vídalínssöfnuðr í 
kirkjufélagið. Strax um haustið verðr séra Friðrik þjónandi 
prestr í Vídalínssöfnuði og þjónar honum að einurn fimmta hluta 
í 2 ár. Við sívaxandi annríki hans hlaut þjónusta hans í Vída- 
línssöfnuði að fara minnkandi hin síðari árin, þó Iiann héldi 
stöðugt áfram að flytja hér guðsþjónustur og vinna prestsverk. 
Var því á árunum 1889—1892 almennt í söfnuðunum óskað 
eftir presti, er gæti haft aðsetr sitt innan safnaðar. — þrátt fyrir 
ýmsar tilraunir í þá átt var söfnuðiinn í jieim skilningi prest- 
laus'þar til í Júlímánuði 1893, er sá, er þetta ritar, nývígðr tók 
hér við prestseinbætti. 

Á þessum árum var, þrátt fyrir hinn tilfinnanlega skort á 
prestsþjónustu, haldið uppi sunnudagsskóla. Var Jón Skander- 
beg hinn fyrsti hvatamaðr skólans. Hin síðustu ár hefir hann 
blómgazt mjög og honum bœtzt góðir og ötulir kennendr. 

Haustið 1887 er fyrst vakið máls á kirkjubygging. Á árs- 
fundi í Janúar 1888 eru til í loforðum $325. Var þá samþykkt 
að byrja um vorið. í byggingarnefnd voru jæir Eggert Gunn- 
laugsson, Stígr þorvaldsson, Bjarni Pétrsson, Matúsalem Ólason 
og Guðmundr Einarsson. — Eigi var þó kirkjan fullgjör að inn- 
anbyggingunni til fyr en 1892, og þá átti kvennfélag safnaðar- 
ins mestan þátt í framkvæmdinni. Á síðast liðnu ári gaf þetta 
félag kirkjunni ágæt sæti og prédikunarstól, er kostaði allfc að 
$140. — Heíir söfnuðrinn á þessu ári og nú á undan kirkju- 
vigslunni verið einhuga um að endrbœta kirkju sína sem bezt 
og varið til þess all-miklu fé og mikilli fyrirhöfn. 



—93— 


Naumast mun nákvæmr byggingarreikningr nú til, en 
óhætt mun að ætla, að kirkjan hafi nú kostað söfnuðinn fremr 
yfir en undir $1000, og af þeirri upphæð skuldar hann nú ein- 
ungis um $50. 

Kirkjan er 36x24 fet auk fordyris. Hvelfingin er 17 fet á 
hæð. Tveir járnbitar ganga í gegnum kirkjuna. Sætin og 
pródikunarstóll eru úr eik. Standþilið er með eikarlit, en veggir 
02 hvelfins hvít. 

Sunnudaginn 1. Júlí var kirkjan vígð af forseta kirkjufé- 
lagsíns með aðstoð allra kirkjufélagsprestanna að viðstöddum 
fjölda fólks. Séra Jón Bjarnason prédikaði við það tœkifœri. 

Söfnuðrinn hafði prýtt kirkjuna eftir föngum. Merki 
Krists og krossins hafði þar ekki gleymzt. Og þessi orð, hag- 
lega gjörð, stóðu innan á stafni kirkjunnar: 

„Ef drottinn byggir ekki húsið, þá erviða smiðirnir til 
einskis" (Sálm. 127, 1). 

það sé ætíð einkunnarorð í allri starfsemi Yídalínssafnaðar 
og hinnar nývígðu kirkju lians. 


B (E N I N 

Sálmr eftir scra Lárus Halldórsson. 
(Lag: FacJir vor, sem á himnum ert.) 

1. Sem smábörn föður biðja blíð, 
þig bið eg, guð minn, ár og sið. 
þú allt mitt heyrir hjartans mál 
og hvað sem býr í minni sál; 
það sæla mín og unan er, 

frá öllu segja, faðir, þér. 

2. Mér bœnin veitir fró og frið, 

í freisting, stríði, kraft og lið; 
því þér er allr þróttr frá 
og þér cr einskær friðr hjá, 
og hann þú, guð minn, gefr þeim, 
sem grátnir biðja þess í heirn. 

O, góði guð, eg þakka þér, 
að þannig viltu leyfa mér 


3. 


—94— 


með alla mína synd og sekt 
og sálarnauS og andans nekt, 
að nálgast þig og náð að fá 
þér, náðar faðir, sjálfum hjá, 

4. I Jesú nafni blítt eg bið: 
mig bænin tengi æ þig við, 
því Jesú nafn þaö athvarf er, 
setn eitt fær djörfung gefið mér, 
og von og traust og vörn og hlíf 
og vissu’ um eiiíft dýrðar líf. 


IJinn 17. Júlí andaðist prófessor Gísli Johnson í Kristjaníu 
í Norvegi, og hefir lúterska kirkjan þar misst einn af sínum á- 
gætustu sonum og merkilegustu starfsmönnum. Hann var á 
72. árinu, er liann lézt. Hans var fyrir rúmlega hálfu öðru áii 
rœkilega minnzt hér í blaðinu af séra Friðrik J. Bergmann 
(„Sam.“, Jan. 1893), og gaf 70 ára afmæli hans, er þá var fyrir 
skömrnu afstaðið, nefnilega 10. Sept. haustið á undan, tilefni til 
þeirrar greinar. Aðalatriðin í hinum blessunarríku fram- 
kvæmdum Johnsons fyrir kristnina í Norvegi eru þar tekin 
fram. Hann varð kennari við háskúlann norska árið 1860, og 
var hann þá orðinn maðr stórfrægr jafnt fyrir lærdóm og áhuga 
á útbreiðslu guðs ríkis. Hafði liann einum sex árum áðr hleypt 
á stað „innanlands-missíóninni" norsku, sem er ákailega víðtœk 
og þýðingarmikil starfsemi. Vér sleppum því að nofna önnur 
sérstök kristindómsfyrirtœki norsku kirkjunnar, sem lionum 
eiga tilveru sína að þakka, og skulum að eins taka fram,að hann 
hefir haft meiri þýðing fyrir kristindóm Norðmanna heldr en 
nokkur annar hans samtíðarmanna. 

Sérstölc ástœða er fyrir oss íslendinga að minnast þessa 
göfuga norska kirkjumanns fyrir þá sök, að hann var meðfram 
af íslenzku bergi brotinn. Afi hans (faðir föður lians) var alís- 
lenzkr maðr, Gísli Jónsson að nafni, fœddr á íslandi 175S. Sá 
Gísli var hálfbróðir Jóns Espolíns hins alkunna sagnfrœðings. 
Faðir þeirra var Jón Jakobsson á Espihóli, sýslumaðr Eyfirð- 
inga, Gísli, sem var all-miklu eldri en Jón Espólín, ólst cigi 
upp með honutn hjá föður þeirra, lieldr hjáömmu sinni Guðrúnu 



—93— 


JónsiWttur á Báöum. Dvaldi hann þar þangað til lmnn vai‘ 
frumvaxta, en fór þá utan og varð seinna prestr í Norvegi og 
andaðist í Arendal 1829. Gísli prestr átti mörg börn, og einn 
sona hans var Georg Daniel Barth Johnson, „ingeníör", mjög 
merkr maðr og kunnr fyrir þjóðvegagjörðir víðsvegar um Nor- 
veg. Dó hann árið 1872. Elzti sonr hans var Gísli Kristján 
Johnson, hinn frægi prófessor, er þegar var minnzt sem ný- 
látins. 

þess er getið í norskum blöðum nú um leið og sagt er frá 
frsfalli prófessors Johnsons, að afi hans, sem hann var heitinn 
eftir, hafi, eins og margir landar hans, verið latínumaðr mikill 
og orkt ýms ljóð á þeirri tungu. Hann fann sárt til þess, að 
föðurland hans ísland við íriðarsamninginn í Kiel var síitið frá 
Norvegi, og árið 1815 samdi hann ritling á norsku („Nokkur 
orð til móðurlandsins Norvegs“), þar sem hann hélt því fram, að 
Norðmenn heimtuðu ísland aftr af Dönum. Ritlingr þessi var 
prentaðr, en kom þó aldrei opinberlega fram, og kvað nú vera 
mjög sjaldfenginn 


Skrefsrud, hinn stórfrægi norski trúhoði, sem ásamt með 
Börresen, dönskum manni, hefir um mörg ár unnið að missíón 
austr í Santalistan á Indlandi og kristnað þar fjölmennan ]>jóð- 
flokk, er um þessar mundir á ferð meðal lúterskra safnaða Norð- 
manna í Bandaríkjum í því skyni að bera fram fyrir þá málefni 
Santal-kristniboðsins og safna hjá þeim fó því til stuðnings. 
Skrefsrud menntaðist til kristniboðs á þýzkalandi og lagði svo 
bláfátœkr og algjörlega upp á eigin býti á stað alla leið austr 
til Indlands til hins mikla æfistarfs, er hann eins og af guðleg- 
um innblæstri vissi að þar lá fyrir sér meðal Iieiðingjanna. Og 
fyrir sína sterku trú, sitt fram úr skaranda þrek og andans at- 
gjörvi tókst honum með guðs hjálp að koma svo miklu til leiðar 
þar í heiðingja-heiminum, að það má skoða sem annað krafta- 
verk. Santalistan, sem liggr sunnan í Himalaja-fjöllum, cr nú 
að miklu leyti kristið land með fjölda at' skólum og kirkjum og 
ótrúlega mikilli alþýðumcnntan. — Skrefsrud er hálærðr maðr, 
einkum sern málfrœðingr, og kann fleiri tungumál en, of til vill, 
nolckur annar núlifandi manna. 

. ->-©ÝO-<- 

Forstöðumaðr prestaskólans í Reykjavík í stað séra Helga 
heitins liálfdanarsonar er dócent séra þórhallr Bjarnarson nú 
orðinn, en í hans embætti aftr settr Jón Helgason, kandídat, 
sonr séra Helga. Iletír Jón nýlega, með opinberum styrk, að 
því er oss skilst, gjört ferð til þýzkalands, komið þar á helztu 
lærdómsstöðvar lútersku guðfrœðif'nar, og kynnt sér fyrirkomu- 



lagiS, andlega lífið og hag kirkjunnar yfir höfuð. Er hann með 
þessu að undirbúa sig undir liið tilvonanda starf sitt við presta- 
skólann heima. Hugleiðingar nokkrar frá þessari })ýzkalands- 
ferð standa í „Kirkjublaðinu“. 


Á fundi, sem skólanefnd kirkjufélagsins hélt hér í Winni- 
peg í byrjan þessa mánaðar, var ákveðið, að bókasafnið, sem 
kirkjuþingsmenn keyptu og gáfu kirkjufélaginu liinum fyrir- 
hugaða skóla þess til handa, skyldi fyrst um sinn geyint hjá rit- 
stj0ra.So.TO., þar sem það hefir áðr varðveitt verið síðan það korn 
frá íslandi, og var honum um leið gefi'n heimild til að veita ein- 
stökum mönnum, sem óska kynni, aðgang að því, að svo miklu 
leyti sem hann sæi, að enginn§kaði hlytist af fyrir safnið. For- 
maðr skólanefndárinnar er eins og áðr séra Friðrik J. Bergmann 
og féhirðir Friðjón Friðriksson. 


Fjársamskotaloforöin til bókasafnsins, sem gjöl’ð voru á kirkjuþinginu í sumar, 
greiðist sem fyrst til ritstjóra Sam., svo hann bráðlega geti borgað J)að, sem eftir 
stendr af bókas^fnsverðinu. 


Hr. Sigríjörn Sigrjinsson, i64 Kate St., sendir út ,,Sameininguna“. 


Hr. Sigrbjöril Sigrjónsson (164 Kate St.) hefir frá útgafunefnd „Sam- 
einingarinnar“ fengið umboð til að innkalla hinar úrtistandandi skuldir blaðsins, 
rema frá kaupendum í Dakota, þar sem séra Friðrik J. ltcrglimilll er inn- 
köllunarmaðr. Féhirðir blaðsins er hr. JÓN Bi.öndal, 545 William Ave. 


Lexíur fyrir sunnudagsskólann; fjórði ársfjórðungr 1894 . 

1. lexía, sunnud. 7. Okt.: Tesús í Nazaret: Lúk. 4, 16 — 30 . 

2. lexía, sunnud. 14. Okt.: Fiskidráttrinn: Lúk. 5 , I— 11 . 

3. lexía, sunnud. 21. Okt.: Sabbatsdagr í Kapernaum: Mark. 1 , 21 — 34 . 

4. lexía, sunnud. 28. Okt.: Limafallssjúkr maðr læknaðr: Mark. 2 , I— 12 , 

Isafold, Iang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameriku $1.50. W, H, Pálsson, 618 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 


Slllinanfara hafa W. H. Pálsson 618 Elgin Ave., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N.D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. íhverjublaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 


,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. ■— Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave. Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (rítstj.), PállS.Bardal, Friðrik J. 
Bergmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. Jrorláksson, Magnús I’áIsson,Jón Blondal, 


I’RENTSMIDJA LÖGIÍEKGS — VVINNIPEG. 



